MAE'CH DATA 


Mae'n bwysig bod pob person ifanc yn deall beth yw'r Cod Plant a pham 
mae'n berthnasol iddyn nhw. 


Fe hoffem ichi weithio mewn parau i greu poster llawn gwybodaeth fel rhan o 
ymgyrch i wneud pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed yn ymwybodol o'r Cod Plant. 


Dylai'ch poster esbonio beth yw'r Cod Plant a pham mae'n bwysig a hynny 
mewn ffordd ddifyr fel ei bod yn hawdd ei deall. 


1. 


3. 
al 


Ystyriwch eich cynulleidfa 


Meddyliwch pwy yw eich cynulleidfa 
darged. Beth yw eu diddordebau nhw? 


Bob dydd, mae pobl ifanc yn gweld llawer 
o hysbysebion a chynnwys arall. Beth 
fyddai'n gwneud i'ch poster chi sefyll 
allan i'r gynulleidfa darged? 


Meddyliwch am oedran eich cynulleidfa, a 
sut gallwch chi wneud eich poster yn 
hawdd i'w ddeall. 


. Chwiliwch am gyfeiriadau gweledol 


Yn eich parau neu'ch grwpiau, gwnewch 
rywfaint o ymchwil a dod o hyd i 
enghreifftiau o hysbysebion, neu fathau 
eraill o gynnwys, sy'n dal eich llygad. Beth 
sy'n gwneud iddyn nhw dynnu sylw? 


Allwch chi ddod o hyd i enghreifftiau o 
bosteri gwybodaeth o amgylch yr ysgol - 


beth sy'n eu gwneud nhw'n effeithiol? 


Penderfynwch ar eich negeseuon 


lweddol 


Yn eich parau neu'ch grwpiau, 
penderfynwch ar y pwyntiau allweddol 
rydych chi am eu cyfleu yn eich poster. 


Gallech ymchwilio i ddysgu mwy am y Cod 
Plant, neu ddefnyddio taflen gryno'r Cod 
Plant. 


4. Byddwch yn greadigol 


Cofiwch gynnwys ble gall pobl 
fynd i gael rhagor o wybodaeth. 


Meddyliwch sut gallai defnyddio lliw, 
dylunwaith, graffeg, diagramau neu luniau 
wella golwg a theimlad eich poster. 


Cadwch yr holl destun yn glir ac yn gryno. 


Gwnewch i'r wybodaeth bwysig sefyll allan 
er mwyn cael ei ddarllen o bellter. 


Defnyddiwch bwyntiau bwled a phenawdau 
i rannu'r testun. 


Defnyddiwch liw a nodweddion dylunio i'w 
fywiogi. 


Cadwch y teitl yn fyr ac yn fachog! 


Chwaraewch gyda gwahanol gynlluniau cyn 
setlo ar eich syniad terfynol. 


5. Sicrwydd ansawdd 


Cofiwch ofyn i rywun brawfddarllen eich 
gwaith. Gwiriwch eich ffeithiau, eich 
ffigurau, eich sillafu, eich atalnodi a'ch 
terminoleg. 


101 


Information Commissioner's Office 


